,Z.Awed 


DYDDIAU  NOAH. 


GAN  J.  DAYIS,  MERTHYR. 


Y  dyddiau  cyn  y  diluw — hwynt-hwy  yw  dyddiau'm  can, 

Y  dyddiau  welodd  Noah — rhai  ola'r  bvd  o'r  blaen  : 
Os  na  roi'r  hanes  cyflawn  gaa  Moses,  ni  fydd  waeth 
Os  gwnaf  ei  ymhelaethu,  drwy  fyn'd  ar  ol  fy  chwaeth. 

Pan  ddarfu'r  Arglwydd  edrych  i  wared  i'r  hen  fydj 
Canfyddodd  holl  ddynolryw,  a'u  mawr  ddrvgioni  gyd  :    . 
Fe  welodd  ef  ei"  feibion''  yn  troi  at  ferched  dyn, 
A  cbanfu  holl  lu'r  ddaear  yn  myned  ffurdd  eu  hun. 

Dywedodd  Daw,  "  Edifar  yw  genyf  wneuthur  dyn, 
Ynghyd  a'r  boll  gre'duriaid  o  bob  rhyw  liw  a  Hun  : 
Mi  a'u  d'lleaf  bellach  yn  Uwyr  oddiar  y  llawr; 
Anfonaf  ddyfroedd  diluw  i  foddi  bach  a  mawr." 

Ond  rhag  gwneyd  anghyfiawnder,  dadguddiodd  Duw  i  dJyn 
Ei  fwriad,  yn  flaenorol  i  ddydd  y  dial  blin. 
Ca'dd  Noah  fod  yn  genad  i  fyn'd  at  ddynol-ryw, 
Er  traethu  yr  efengyl,  a  dweyd  am  fwriad  Duw. 

Gwrthnysig  oedd  y  bobloedd — drygioni  lanwai'r  ddae'r, 
A  gwyddai  Duw  o'r  dechreu  na  chredai  fawr  ei  ah  : 
Gorch'tnynodd  ef  i  Noah  i  wnsutbur  arch  ar  firyn, 
Fel  gellid,os  rhai  gredai,  eu  hachub  hwy  fei  hyn. 

'Doedd  neb  ond  Noa'n  unig  yn  adwaen  Duw  yn  awr ; 
Ni  wyddai  neb  am  dano,  ond  trwy  eu  "  tadau"  mawr : 
'Roedd  adwaen  Duw  bryd  hyuy  yn  ddysg  rhy  ffol  i'r  bvJ  j 
Gwnai'r  hyn  a  wybu'r  tadau  y  tro  i  hwy  o  hyd. 

Aeth  Noah  at  ei  orchwyl,  heb  ammau  gair  ei  Dduw  ; 
Pregethodd  wrth  y  bobloedd  yr  unig  fl'ordd  i  fyw  : 
IRhybyddiai  am  y  diluw  oedd  i  orchuddio'r  byd; 
A  d'wedai,  os  na  chredent,  y  caent  eu  boddi  Jgyd. 


1"\i  eff.iith  oedd  i  ddysgwyl  a  gawsal  peth  fel  hyii  ? 
I'n  dv\  yn  nivn'd  i'r  holl-fvd  i  dystio  peth  mor  sy'n  ! 
\1&  DVN  yn  dweyd  nad  ydoodd  dim  npb  ond  ef  yn  iawn  ! 
Ac  os  na  wnaent  ei  gredu,eu  tal  oedd  dial  llawn  ! 

Beth  !  dim  un  dyn  crefyddol  ond  Noah  yn  y  byd  ? 

B'le  bu  yr  hen  efengyl,  er  amser  Adda  cy'd  ? 

Efe  o  wit  anfoniad,  a'r  unig  was  i  Ddnw  ! 

Beth  ddaw  o'r  rbai  fu  farw,  ac  o'r  boll  rai  sy'n  fyw  ? 

Fel  liyn  oedd  raid  fod  petliau,  neu  credsent  Noah  oil ; 
'Jtoed  rhaid  fod  grvm  dtiwioldeb,  trwy'r  byd  yn  llwyr  ar  goll : 
Kr  liyn  ni  laesodd  Noah,  ond  glynodd  yn  ei  waith, 
Sprchclywed  aro"au-brophwyJ,''  a"  thwyllwr'*  lawergwaith- 

Yr  arch,  gan  bwyll,  ddeclirenodd  ar  gopa  mynydd  niawr, 
Fel  gallai  fod  yn  amlwg  i  luoedd  daear  lawr. 
Ei  choed  oedd  oil  o  Gophir,  a'i  dull  'nol  cynllun  Nef, 
•Ond  testun  chwerthin  ydoodd  i  bnwb,  o:id  iddo  ef. 

'Roedd  son  y  deuai  diluw  yn  treiddio  trwy  y  byd, 
Ond  irid  heb  gael  ei  ganlyn,  gan  waeddi,  "  Twyll  i  gyd.'' 
'CredaSid  mai  dyn  ynt'yd  oedd  Noah,  gwag  ei  siol, 
Ac  mae  ei  fwriad  erchyll  oedd  twyllo'r  byd  a'i  lol. 

Beth!  dynion  call,  dysgedig,  a'r  boneddigion, — oil 

1  ddyoddef  cael  en  harwain  gaii  on  ag  arno  goll  ? 

Y  rhai'n  i  gyd  i  gredu  y  st<-.ri  am  yr  arch, 

Fod  Durt  yn  rayn'd  i'w  boddi ! — I  Dduw  rhoentfwy  o  bareh. 

^Pregethu,  adeiladu,  a  chnrio'r  coed  yngliyd, 

A  dvoddef  pob  rhyw  erlM,  wnai  Noah  dde«r  o  hyd  : 

Astyllen  wrth  astyllen  a  glvmii'r  hoelien  dor, 

A  phregeth  ar  ol  pregoth  a  s-li  >i  'i  ririau'n  wir. 

"Y  byd  wnai  Fyw  mewn  heddwcb,  priodid,  oodid  tai, 
%>lo3destid,  pleuid  gwinwydd;   p«v  dvhiui  bvny'n  fai  f 
Pa  reswm  credu  Noah  am  ddiluw  mawr  yn  dod, 
Van  na  ddygwyddodd  unpeth  yn  debyg  iddo  erioed  ? 

>Cyn  dysgnylxiael  crediniaeth  gan  neb  i  beth  fel  hyn, 
5)yla'»id  gwnenthur  gwynhiau  ar  g'oedd  trwy  fro  a  bryn^ 
N'en,  yiite,  fiylai'r  genad  fod  y«  sanleiddiach  dyn, 
A?  wi^g  yn  llawn  gogoniant,  fel  engyl  Duw  bob  an* 


Yn  mhen  chwe  ugain  mlynedd  yr  arch  yn  barod  ddaeth, 

A  Noah.gyda'i  deulu ,  i  drigo  iddi  aeth  : 

Y  creaduriaid  hefyd,  o  bob  rhyw  fath  a  rhyw, 

Yn  ddau  a  dau  a  aethant  i  raewn,  'nol  cynghor  Duw. 

Yn  awt  am  wel'd  cyflawniad  o  eiriau  Noah  ffol, 

Yr  hwn  fu'n  hir  fragawthan,  a'i  "  wyrth"  o  hyd  ar  ol  : 

Mae  'nawr  o  fewn  ei  lester  ar  gopa'r  mynydd  mawr ; 

A'r  bobloedd  oil  yn  chwerthin,  gan  ddysgwyl  gwlaw  i  lawr, 

Ar  ol  saith  dydd  fe  rwygwyd  ffynnonau'r  dyfnder  mawr, 
A  boll  ffenestri'r  nefoedd  a  agorasant  'nawr  : 
Yr  wybren  a  dywyllodd,  a  gwlan-io'n  nerthol  wnaetb, 
A  phob  un  fu  yn  gwatwar  ar  frys  i'w  fwthyn  aeth. 

Gofynai'r  plant  i'w  rhiaint,  a  gawn  ni'n  boddi  'gyd  ? 
Na,  na;  na  choeliwch  ffregod  hen  dwyllwr  pena'r  byl : 
I3u  gwlaw  o'r  blaen,  chwi  wyddoch,  a  chawod  ydyw  hou  ; 
Mae  Duw  yn  fwy  trngarog  na  boddi'r  byd  o'r  bron. 

Y  gwlaw  o  hyd  ddisgynai,  gorlenwai'r  nentydd  oil ; 

A'r  llif  ddec'hreuai  fwgwth  gwneyd  difrod  mawr  a  choll: 

Y  dwr  i'r  tai  ddylifai,  a'r  bobl  frysient  maes, 

Gan  ddweyd,  "  Ai  dyma'r  diluw  ?  —dim  byd  ond  cawod  fra«  !'' 

Yn  glau  cynnyddai'r  dyfroedd,  a  cbasglai'r  fam  ei  phlant 
I  ben  y  twyn  cyfagos,  rhag  cael  en  'sgxibo  bant: 
Petrusai  rhai  fod  rhywbeth  ar  ddygwydd  i'r  hen  fyd, 
A  rhedai  pawb  i'r  bryniau,  i  synu  yno  'nghyd. 

'Roetld  diluw  wedi  dechreu,  a  Thai  o'r  tai  yn  nghndd, 
A'r  twyll  fu'n  peri  chwerthin  yn  dechreu  troi  yn  brudd  ; 
Dywedai  rhai  na  welsant  fath  wlaw  erioed  o'r  blaen, 
Ond  tystiai'r  rhai  gwrolaf,  fod  Noa'n  twyllo'n  Ian  ! 

C.ynnyddu  a  chynnyddu  wnai'r  dyfroedd  ar  y  llawr, 
A  ffrydiau  redeot  waered  o  ben  mynyddoedd  mawr : 

Y  coed  yn  llwyr  ddadwreiddid  gan  rym  yr  anferth  li, 
A  gwylltiai  pob  creadur  wrth  ddianc  rhagddo  fry. 

Pa  beth  yn  awr  am  Noah,  a'i  gwmni  yn  yr  arch  ? 
Ai  tybied  fod  rhyw  obaith  y  cawsai  fwy  o  barch  ? 
0,  cawsai'n  rhwydd,  mi  w'rantaf,  pe  rhoisai'r  drws  yn  rhydd  i 
<®nd  am  na  wnaethai  byny,  d'ystyrent  ef  a'i  ffydd. 


Yn  awr  m  xe  Uu  yn  bodili,  a'r  diluw'n  codi'n  uwch ; 
Ocb*neidiau  dychrynedig  mewn  Hawer  man  a  glywch; 
Ond  ctto'r  rhai  duwiolaf  obeithiant  yn  eu  Duw, 
A  chreda  lluoedd  hefyd  y  gallant  etto  fyw. 

I  frigau'r  coed  esgynaut,  a'r  dwfr  ar  eu  bol, 

Yr  liwii  a  dystiai'n  gadarn  nad  oedd  dim  Noa'n  fTol : 

Ac  'nawr  yr  arcb  a  welent  yn  nofio  ar  y  Hi, 

A  hwytbau  oil  ar  ddisgyn  i'w  beddau  llaith  yn  llu. 

V  t«\lhvr  ddaeth  yn  eirwrr,  a'r  porpbwyd  g"au  yn  wir, 
Daetb  gwaeddi  yn  He  gwatwar,  a  dyfnfor  yn  lie  tir : 
Map  pawb  yn  awr  yn  ddystaw,  ond  gwyneb  llwyd  y  Hi ; 
A  Hong  y  patriarcb  Noab  yw*r  unig  noddfa  sy. 

Y&brydion  yr  anufydd  mewn  carcbar  rboir  ynghyd, 
Anghredu  yw  eu  trosedd — daw  Crist  i'w  gwel'd  rbyw  bryu  ; 
Ond  niu  cyn  talu'r  dried,  a  rhoddi  iawn  am  ddrwg ; 
Can's  wedi  gwrtbod  Ceidwad,  mae'n  iawn  i  ddyodde'i  wg. 

AYt'l,  dyna  ddyddiau  Noab,  nid  dyddiau  Mab  y  dyn  ; 
Mae'r  rheiny  etto'n  dyfod  i'n  profi  ni  bob  un  : 
Fel  'roedd  yn  nyddian'r  diluw,  y  bydd  hi  etto'n  wir, 
Daw  "  fllamllyd  din''  i  brofi'r  gwirionedd  cya  bo  hir. 

Merihyr,  Mehefm  28,  ISJO. 


JOHN    DAVIS,  ABGRAFFYDD,  K  fcRTH  VR-T  YDFILJ 


